EE —————_—— 





NIARWINAID 






MRS. ANNE MORSE, 


Gwraig Mr. W. MORSE, plwyf Eglwysfair-a-Churig, swydd 
Gaerfyrddin, yr hon a fu fapw Rhagfyr 1af, 1900, wedi bod 
40 mlynedd yn analluog i godi ei llaw at ei genau, gan y 
gewynwst. Aeth i wlad well. 





ANWYD dyn i boen a blinder, 
Dyna ei ddaearol ran— 
Fel yr 'heda y wreichionen 
Wrth ei helfen tua'r lân; 
Mynych brofir gan gystuddiau 
Trymion, meithion, yn y byd— 
Rhagredegwyr diamheuol 
Angeu ydyw'r rhai'n i gyd. 


Meistres MonsE, o Abertigen, 
Un ragorai yn mhob rhin, 

Gafodd brofiad hir a chwerw 
O arteithiau'r dolur blin ; 

Pan yn anterth blodau bywyd, 
Hi wanychodd ar ei thaith ; 
Llwyr ddifreiniwyd hi o'i hoender 

Gan ei dyoddefaint maith. 


Y gewynwst bligg, dirdynol, 
Berodd iddi siôm a nam, 
Nes am ddeugain mlynedd meithion 
Rhwystrwyd hi i gerdded cam; 
Deg-ar-hugain o flynyddoedd 
Braidd symudodd law a throed— 
Bu yn ngwaelod dyffryn adfyd 
Fwy na haner dyddiaui hoed. 


Gwelai ereill mewn llawn iechyd, 
Ac yn rhodio'r ddaear dlos, 








Tra bob dydd gwnai hi ddihoeni, 
Ac yn methu cysgu'r nos; 

Ereill a fwytaent eu hymborth. 
Wrth y bwrdd bob pryd yn iach; 

Hi gan arall gela'i phorthi, 
Fel pe byddai'n faban bach. 


Pe gallasai aur ac arian 

Wneuthur rhywbeth er ei hoen— 
Pe gallasai gwaith meddygon 

Ei hadferu hi o'i phoen — 
Cawsai y cyffeiriau goreu 

Fedrai cyfoeth iddi ddwyn; 
Ni omeddid iddi unpeth 

I liniaru'r aethus gŵyn. 


Hi oedd iach yn moreu bywyd, 
Fel blodeuyn prydferth haf; 
Harddwch wenai ar ei gruddiau 
Yn ei chartref uwch y Taf; 
Gwnai ei phresenoldeb hawddgar 

Llwynyrhwrdd yn fan o swyn, 
Nes ei myn'd i Abertigen* 
Gyda'i phriod tawel, mwyn. 


Cafodd briod o'r llarieiddiaf— 
Gwr yn llawn tynerwch pur— 
Wnelai bobpeth a dueddai 
Laesu'r poen a lleddfu'r cur; 
Arni beunydd y gweinyddai 
Gyda llawn tynerwch serch— 
Ddydd a nos gwnai gydymdeimlo, 
Megys teimla mam at ferch. 


Ar y Suliau elai'r teulu 
Tr oedfaoni Glandwr, 
Lle yr oedd ei chalon hithau— 
Hoffai fyned gyda'i gwr; 
Ond arosai'n ddiymadferth 
Yn ei chadair wrth y tân, 
Gan addoli mewn myfyrdod 
Ar yr aelwyd gynes, lan. 


Gwnaethai'n ffyddlon gynt ddefnyddio 
Rhagorfreintiau'r Ysgol Sul, 

Ac yn moreu oes ymroddodd 
Ddysgu rhodio'r llwybyr cul; 





* Daeth yno yn wraig, Tachwedd 80ain, 1854, sef 46 mlynedd cyn 




















Casglu wnaeth wybodaeth ddwyfol 
O'r Ysgrythyr gyda sêl, 

Fel y gwnar wenynen ddiwyd 
Dymhor heulog gasglu:r mêl. 


Yn iach dymhor ei hieuenctid 
Gwnai ymgyrchu i Lwyn'rhwrdd, 
Gyda'r teulu'n fawr eì hawydd 
Am flasusfwyd gras mewn cwrdd; 
Gyda'r lleill o'r gynulleidfa 
Gwnai ymnno yn y mawl; 
Llonai'i hysbryd pan yn gwrando 
Gwirioneddau gwlad y gwawl. 


Ceisiodd Iesu iddi'n Geidwad, 
Mynodd grefydd boreu oes; 
Hyn a'i gwnaeth yn amyneddgar, 
Ac yn dawel dan ei chroes. 
Gras yr lesu gawsai'n drysor— 
Y cynysgaeth mwya'i werth ; 
Hyn fu beunydd iddi'n gysur, 
Ac mewn cystudd blin yn nerth. 


Cymdeithasu â duwiolion 
Oedd bob amser iddi'n wledd ; 
Addewidion y gwirionedd 
Roddent iddi ddirfawr hedd. 
Dan yr oruchwyliaeth chwerw 
Yn addfetach do'i o hyd, 
Nes hiraethai am ymddatod 
O gylymau'r llawr i gyd. 


Cael ei chânu yn yr olchfa 
Fu am ddeugain mlynedd llawn; 
Dyfod wnai yn wynach, wynach, 
Dan driniaethau'r Meddyg Mawr, 
Mwyach nid oedd dim i'w denu 
I awyddu'n hŵy i fyw, 
A dymunai fyned adref 
I breswylio gyda Duw. 


Megys llong fu mewn tymhestloedd, 
Gurwyd gan chwyrn dônau'r aig, 
Nes rhwygedig iawn ei hwyliau, 
Ac yn friw gan lawer craig ; 
Gwnaeth o'r diwedd daflu angor 
Yn y porthladd, tawel fan; 
Wedi mordaith arw, enbyd, 
Mae hi wedi cyrhaedd glân, 








* Y Parch. Morgan Jones oedd ei thad-cu. 
6? mlwydd oed. 
Parch. Evan Jones, Ruscombe. 


Wa mp 





Deugain mlynedd oedd y tymhor 
Profodd Duw blant Israel gynt, 
Mewn anialwch gwâg ac erchyll, 
Ar eu gŵaredigol hynt. 
Deugain mlynedd profwyd hithau 
Yn niffaethwch cystudd trwm ; 
Ar y manna bu'n ymborthi 
Tra ar daith trwy'r anial llwm. 


Jones, Llwyn'rhwrdd, ei thad, wr ffyddlon, 
Gyrhaeddasai yno o'i blaen ; 

Morgan Jones,* Trelech, wr duwiol, 
Ro'dd Efengyl Orist ar daen; 

Evan Jones,f ei hewythr hawddgar, 
Maryf fwyn, ei chwaer, a llu 

O'i pherth'nasau, gwrddodd yno, 


Yn molianu'r Iesu cu. 


Mae'r cystuddiau brofir yma 
Gan dduwiolion ar y llawr 
Yn gweithredu pwys gogoniant 
Bythol yn y nefoedd fawr. 
Os 'nol mesur cystudd yma 
Bydd y cysur yn y nef, 
Uwch yw ANNE na llu mewn gwynfyd, 
Ac yn nesach ato Ef. 


Uchel yw ei diolchgarwch 
Am y gras a'i daliodd cy'd, 

Yn nghaethiwed dyoddefaint 
Ddeugain mlynedd yn y byd; 
Byr ac ysgafn gwêl ei chystudd— 

Ymddangosai yma'n hir — 


Ond anghofir yn nedwyddwch 


Pur a pherffaith nefol dir. 


Gwâg o'r addfwyn ddyoddefgar 
Ydyw Abertigen 'nawr ; 

Un yn rhagor yn y nefoedd— 
Chwydda rif y dyrfa fawr. 

Mae ei bywyd yn llefaru 
Heddyw'n eglur with y byw, 

Nad oes dim fel crefydd foreu, 
Ac ymroi gwasnaethu Duw. 





54 mlwydd oed. 


Ìî Mary. gwraig AN y Parch. D. Williams. D.D., Capel Noni, 


pan oedd yn Glyn-nedd. 


March, Cambs. 


MD A 


Argraffwyd gan Joseph Williams, Swyddfa'r “ Tyst," Merthyr Tydfŵ. 


Bu farw Rhagfyr 28ain, 
Bu farw Mehefin 16eg, 1850, yn 


J. Ll. JAMES (Ciwydwenfro). 








a 





